WikipediA 

Kiwolofu 


Kiwolofu ni lugha iongewayo nchini Senegal, Gambia, na 
Mauritania. Ni lugha rasmi kwa Wawolofu. Lugha hii ipo kama 
lugha jirani ya Fula inayohesabiwa kati ya lugha za Kiatlantiki cha 
familia ya lugha za Niger-Kongo. 

Kiwolofu ni lugha inayoongelewa sana nchini Senegal, 
haizungumzwi na Wawolofu tu (karibuni asilia 40 ya watu 
huzungumza kama lugha ya mama) bali hata Wasenegal wengine 
huzumgumza lugha hii. Lahaja za Kiwolofu zaweza kufanana sana 
kati ya nchi hizi mbili, yaani Senegal na Gambia, zikiwa sambamba 
kabisa kitabia na hata kuongelewa kieneo. 

Idadi ya wasemaji kama lugha ya mama ni takriban milioni 3.2 na karibu idadi ileile hutumia Kiwolofu 
kama lugha ya pili. 

Kuna lahaja mbalimbali kama vile "Dakar-Wolof". Dakar ni mji wenye watu mchanganyiko, yaani 
kunawaongeaji wa Kiwolofu, Kifaransa, Kiarabu, na hata Kiingereza huzungumzwa kidogo pia katika mji 
huo wa Dakar, mji ambao uko nchini Senegal. 

Viungo vya Nje 

■ Wolof Language Resources (http://www.abibitumikasa.com/forums/wolof-language-resources/) 

■ makala za OLAC kuhusu Kiwolofu (http://www.language-archives.org/language/wol) 

■ lugha ya Kiwolofu katika Glottolog (http://glottolog.org/resource/languoid/id/nucll347) 

■ Ethnologue Site on the Wolof Language (http://www.ethnologue.com/language/wol) 

■ Kiwolofu katika tovuti ya Multitree (http://multitree.org/codes/wol) 

■ An Annotated Guide to Learning the Wolof Language (http://www.hotkey.net.au/~mjackson/Lan 

guage/Wolof%20Language%20Guide.htm) 

■ Leipoldt's Wolof Language Project (in English) (http://www.leipoldt.com/content/wolof/common/ 

index.html) 

■ Leipoldt's Wolof Language Project (in German) (http://www.leipoldt.com/content/wolof/commo 

n/index_DE.html) 

■ Yahoo group about Wolof (in English and German) (http://groups.yahoo.com/group/wolof/) 

■ Wolof Online (http://www.wolofonline.com/) 

■ Wolof English Dictionary (http://www.websters-online-dictionary.org/definition/Wolof-english/) 

(this dictionary mixes Senagalese and Gambian variants without notice, and does not use a 
standard orthography) 

■ A French-Wolof-French dictionary (http://books.google.es/books?id=GeDqX9GrUwMC&printse 

c=frontcover&dq=dictionnaire+wolof) partially available at Google Books. 

■ Firicat.com (http://www.firicat.com) (an online Wolof to English translator; you can add your 
own words to this dictionary; refers almost exclusively to the Gambian variants and does not 
use a standard orthography) 

■ PanAfrican LlOn page on Wolof (http://www.panafrillOn.org/wikidoc/pmwiki.php/PanAfrLoc/Wo 

lof) 



Play media 


Kiwolofu 




























■ OSAD specialisee dans l’education non formelle et l’edition des ouvrages en langues 

nationales (http://www.osad-sn.com/) 

■ JangaWolof.wordpress.com (http://jangawolof.wordpress.com) (A blog about the Wolof 
language and culture) 



Makala hii kuhusu mambo ya lugha bado ni mbegu. 

Je, unajua kitu kuhusu Kiwolofu kama historia yake, uenezi au 
maendeleo yake? 

Labda unaona habari katika Wikipedia ya Kiingereza au lugha 
nyingine zinazofaa kutafsiriwa? 

Basi unaweza kuisaidia Wikipedia kwa kuihariri na kuongeza 
habari (https://sw.wikipedia.Org/w/index. php?stub&title=Kiwolof 
u&action=edit). 


Rudishwa kutoka "https://sw.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Kiwolofu&oldid=1114690" 


Ukurasa huu umebadilishwa kwa mara ya mwisho tarehe 6 Juni 2020, saa 07:31. 

Maandishi yanapatikana chini ya leseni ya Creative Commons Attribution-ShareAlike License; matakwa mengine 
yanaweza kutakiwa. Tazama maelezo zaidi ya Matakwa ya Utumiaji. 













